YMDDYDDAN 


BHWNG 

lorgan Jones a’i líary. 


MESUR TRIBAN. 


M AE’R mab rawyaf ’rwy’n ei 'garu, 

Yn isel iawn yn ngwaelod obry, 
Mewn lle teg yn nghysgod bronydd, 

Ac er ei fwyn ’rwy’n dwyn y cerydd. 

Mae si, raae sen, raae’r genfigen waetha’, 
Yn peri i rai gael dig a chroesdra; 

Ond fel y gôg rai gadwa’ nghalon 
Er rawyn y raab o’r Dolau Gwyrddion. 

Danfonai ’nhad fi ’rahell dros foroedd, 

Do, dros burap cant o filltiroedd ; 

Ar fy nhraed rai a’u cerddais adre’, 

Er rawyn Morgan Jones o’r Dole. 

A phan ddes i gyntaf adre’, 

Fy nhad yn sarug iawn a dd’wedai, 

“ Pe costiai i mi ddwy fil o bunau, 

Mi’th cadwaf oddiwrth mab o r Dolau.” 

Tref a llan nis meiddiwn rodio 
Na byddai watchman yn fy waitio, 

Rhag ofn irai, hwyr neu forau, 

Gyfarfod Morgan Jones o’r Dolau. 

25 


2 


’Dae ugain punt o’m mlioced allan, 

Er mor anhawsed i mi gael arian, 

Am gael siarad haner diwrnod 
A Morgan Jones, heb néb yn gwybod. 

“ Beth pe gwyddai’ch tad chwi hyny, 

Mewn carehar du fe fynai’ch rhoddi, 

Heb oleu dydd na thân i ymdwymo, 

Nes troiech chwi’r mab o’r Dolau heibio.” 

“ Nid .ydyw ’nhad ddim mor anífafr 
A’m rhoi mewn äungeon dan y ddaear ; 

Byw yw ’nghorff a chlaf y w 'nghalon, 
Cara’i’r mab o’r Dolau’n ffyddlon.” 

’Sgrifenai ’i thad iddi hi mewn ’wyllys, 

Dair mil p bunau yn bur ddilys, 

Heblaw degwm dau o blwyfau, 

Os troai hi heibio’r mab o’r Dolau 

“ ’Dae Morgan Jones heb feddu un grónyn, 
Ar hyd y byd yn hel ei 
A chan inau bedair mil o bunau, 

Fe gai siar o’r rhai’n bob dimai ” 

Morgan Jones oedd yn ei wely, 

Yn glafaidd iawn, yn methu codi, 

Pan ddaeth ato’r newydd garw, 

Eód ei gariad bron a marw. 

Cododd Morgan Jones i fyny, 

Ei bod ei galon bron a thori; 

At blâs ei thad fe geisiai fyned, 

Er cased oedd gan bawb ei weled. 

A phan ddaeth e’ gynta’i fyny, 

Ee ganfu’r ferch ’roedd yn ei garu; 

Ee adnabu, wrth ei gwyneb, 

Na cha’i ef eilwaith ddim ei gweled. 



3 


“Tlw*? ei ^orff a pliur ei wyneb, 

A ddest ti yma i ga(>l fy ngweled ? 

Mae’n rhaid im’ fado ar fyr eiriau, 

Yr ydwy'n myn’d i gramp yr angau. 

Dyma iti bedwar cnotin sidan, 

Nid yw byny ond rhodd rhy fechan ; 
öwàllt dy ben oedd gen’ i ’nghadw, 

Pan oeddwn ar y cefnfor garw. 

Dyma iti bedwar cnotin sidan, 

Nid yw hyny ond rhodd rhy fechan ; 

Ar dy ben ’rwy’n erchi eu gwisgo ; 

Mae’r tu arall wedi ei gildio.” 

Yn nghol, yn nghol, y syrthiai’r ddeuddyn, 
Er bod dw’r hallt yn treiglo rhyngddyn’ ; 
Yn ngrudd, yn ngrudd, a’r corff yn oeri, 
Yno bu nes darfu am dani. 

Ceisiai Morgan Jones fyn’d adre’, 

Wrth ei dad a’i fam fe dd’wedai, 

“ Nid wy’n ceisio yn lle trysor, 

Ond cael gweled rhai o’i phobl.” 

Dywedai’i dad, yn ddigus ddigon, 

“ Owyd i fyny, a chymer galon, 

Mae i ti gariad ffein i’w hoífì, 

Yn lle’r fenyw ddarfu am dani.” 

“ Och! pa fodd y codaf fyny ? 

Mae fy nghalon bron a thori, 

G-wel’d dwyn bywyd ’run gerais fwya’ 

A roes Duw ar y ddaear yma.” 

Ceisiai fyn’d i gladdu ei gariad, 

Er ei fod bron ffàelu cerdded; 

’Eoedd ei galon fach ar dori, 

Owel’d rhoi pridd a cheryg arni. 


4 


Ceisiai Morgan Jones fyn’d adre’, 

Ond ar y ffordd cyfarfu âg ange’; 

Fe a’i tarawai yn ei galon, 

Yn bur ddifrif rhwng ei ddwyfron. 

A phan ddaeth ef gyntaf adre’, 

’Wrth ei frawd a’i chwaer fe dd’wedai, 
“ Nid wyf yn ceisio yn lle pethau, 

Ond fy rhoi’n ’run bedd a hithau.” 

D’wedai un o’i chenedl mawrion, 

Oedd richel waed, yn chwerw ddigon, 
“ Yno’n wir ni chewch mo’i gladdu, 
Aed i’r plwyf lle bu e’n talu.’’ 

D’wedai un o’i genedl yntau, 

Oedd uchel waed cyfuwch a hwythau, 
“ Yno’n wir mi fyna’ ei gladdu, 

’Run bedd a’r ferch lle roes ei ffansi.’’ 

Dafydd Jones o’r Dolau Gwyrddion, 
Oedd yn ymyl tori ei galon, 

Gwel d y mab a ddyg sai i fyny, 

Yn ei flodau’n myn’d i’w gladdu. 

Mae’n anhawdd plethu dwfr yr afon, 
Mewn llwyn teg o fedw gleision ; 

Ond imhawddach peth na hyny, 

Yw rhwystro dau fo'n flyddlon garu. 

Sawl sy’n berchen pethau mawrion, 
Da y byd, a golud ddigon, 

Ac a chanddynt blaut i’w magu, 
Gadeweh ’ynt fatchio lle bo’u ífansi. 


ABOBAFrWTD GAN WALTEB LLOYD, “ GWLADOABWB,” ABEEDAE. 


